WikipediA 


Wikang Sinaunang Griyego 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang Sinaunang Griyego ay nagbubuo ng mga anyo ng wikang Griyego na ginamit sa Sinaunang 
Gresya at sa sinaunang mundo mula sa ika-9 na siglo BK hanggang sa ika-6 na siglo CE. Ito ay 
madalas na nahahati sa Arkaikong panahon (ika-9 hanggang ika-6 na mga siglo BK), Klasikong 
panahon (ika-5 hanggang ika-4 mga siglo BK) at Helenistikong panahon (ika-3 BK hanggang ika-6 
siglo CE. Ito ay naunahan noong ika-2 milenyo BK ng wikang Griyegong Miseno . 

Ang wika ng yugtong Helenistiko ay tinatawag na Koine (karaniwan) o Griyego ng Bibliya ; 
gayunman, ang wika mula sa huling panahon at pasulong nito ay hindi nagpapakita ng malalaking 
mga pagkakaiba mula sa Griyegong Mediebal . Ang Griyegong Koine ay itinuturing na isang hiwalay 
na yugtong historikal bagaman sa mas maagang anyo nito, ito ay malapit na katulad ng Klasikong 
Griyego. Bago ang panahong Koine, ang Griyego ng klasiko at mga mas maagang panahon ay 
kinabibilangan ng ilang mga pang-rehiyong dialektong sinaunang Griyego . 

Ang Sinaunang Griyego ang wika ni Homer at ng mga klasikong Atenianong historyador, 
mandudula, at mga pilosopo. Ito ay nag-ambag ng maraming mga salita sa bokabularyo ng wikang 
Ingles at naging isang pamantayang paksa ng pag-aaral sa mga institusyong pang-edukasyon sa 
kanluraning daigdig simula noong Renasimiyento. 



Sinaunang Griyego 

'EAAr|viKr| 

HellenikS 


Rehiyon 

silanganing Mediteraneo 

Era 

naging Griyegong Koine ng ika- 
4 na siglo BK 

Pamilyang 

Indo-European 

wika 

■ Helenistiko 


■ Sinaunang Griyego 

Sistema ng 
pagsulat 

alpabetong Griyego 

Mga 

kodigong pangwika 

ISO 639-2 

gre 

ISO 639-3 

gre 


Mapa ng Homerikong Gresya 

PAALALA: Maaaring naglalaman ang pahinang ito ng 
mga simbolong pamponetikong IPA sa Unieode. 


OAYSSEIA 

'A.vfipa poL ew&ite, MoEioa, HoA&rpoinw, 05 [idek-a 7roJA& 
ett&l Tpoir^ t&p&v icxoXt&dpov &xEpo& - 

^oXXa &' 0 y' itovr(p :ra&ev dkysa 5v xaTa fkji6v t 
dp'jL>fi& , goi; ip i& tyuyryt 5tat 'jikjtov sraeLpwY, 
dXA h ol W drspoy; £ppyoaro, it£p’ 

etui&Y ydtp SAoyie, 

u'/prtot, ol itaid ^ooi; TmsptoYOi; ’Healolo 
T^ oOtor ayrdtp 6 toc-3lv d^&rA&ro vooTLp,o'j ?][Jtap, 

Simula ng Odisea ni Homer 


Jt-u ■ b(https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Padron:Ancient_GreSlriatOPiia : PilpQiPi9sy^.i t ) 

Balangkas ■ Linyang panahon 


Mga panahon 
Heograpiya 
Politika 
Mga pinuno 

Life 

Military 


Kabihasnang Oyeladie ■ Kabihasnang Minoan ■ Kabihasnang Miseneano ■ Mga Panahong Madilim na Griyego ■ Arkaiko ■ 

Gresyang Klasiko ■ Gresyang Helenistiko ■ Gresyang Romano 

Dagat Egeo ■ Hellespont ■ Maeedonia ■ Sparta ■ Athens ■ eorinth ■ Thebes ■ Thermopylae ■ lonian Sea ■ lonia ■ Aeolis ■ Doris ■ Antioeh ■ 
Alexandria ■ Pergamon ■ Miletus ■ Ephesus ■ Delphi ■ Delos ■ Olympia ■ Troy ■ Rhodes ■ Crete ■ Peloponnesus ■ Epirus ■ Cyprus ■ Pontus ■ 
Cappadocia ■ Magna Graeeia ■ Mga kolonyang Sinaunang Griyego 

Agora ■ Apella ■ Areopagus ■ Boeotareh ■ Boule ■ Diadoehi ■ Eeelesia ■ Ephor ■ Graphe paranomon ■ Heliaia ■ League of eorinth ■ 
Strategos 

Mga h ari ng Sparta ■ Mga hari ng Athens ■ Arehons of Athens ■ Mga hari ng Maeedon ■ Mga hari ng Pontus ■ Mga hari ng Paionia ■ 
Roman emperors ■ Mga hari ng Kommagene ■ Mga hari ng Lydia ■ Attalid Mga hari ng Pergamon ■ Mga hari ng Argos ■ 

Tyrants of Syraeuse 

Agrieulture ■ eiothing ■ Cuisine ■ Athenian demoeraey ■ E eonomy ■ Edueation ■ Festivals ■ Homosexuality ■ Law ■ Ma rriage ■ 

Funeral and burial praetiees ■ Olympie Games ■ Pederasty ■ Philosophy ■ Prostitution ■ Religion ■ Slavery ■ Warfare ■ Wine 

Wars ■ Antigonid Maeedonian army ■ Army of Maeedon ■ Hellenistie armies ■ Hippeis ■ Hoplite ■ Hetairoi ■ Phalanx tormation ■ Peltast ■ 

Pezhetairoi ■ Sarissa ■ Saered Band of Thebes ■ Seiritae ■ Seleueid army ■ Spartan army ■ Xyston 



































Mga tao Mga pilosopo 


Mga gu sali 

Mga sining 
Mga agham 
Wika 
Pagsusulat 
Mga talaan 


Anaxagoras ■ Anaximander ■ Anaximenes ■ Antisthenes ■ Aristotle ■ Demoeritus ■ Diogenes of Sinope ■ Epieurus ■ 
Empedoeles ■ Heraelitus ■ Hypatia ■ Leueippus ■ Gorgias ■ Parmenides ■ Plato ■ Protagoras ■ Pythagoras ■ Soerates ■ 
Thales ■ Zeno 

Aesehylus ■ Aesop ■ Aleaeus ■ Arehiloehus ■ Aristophanes ■ Baeehylides ■ Euripides ■ Herodotus ■ Hesiod ■ 

Hipponax ■ Homer ■ ibyeus ■ Lueian ■ Menander ■ Mimnermus ■ Pindar ■ Plutareh ■ Polybius ■ Sappho ■ Simonides ■ 
Sophoeles ■ Stesiehorus ■ Thueydides ■ Theognis ■ Timoereon ■ Tyrtaeus ■ Xenophon 

Agesilaus II ■ Alexander the Great ■ Aleibiades ■ Aratus ■ Arehimedes ■ Aspasia ■ Demosthenes ■ Epaminondas ■ 
Euelid ■ Hipparehus ■ Hippoerates ■ Leonidas ■ Lyeurgus ■ Lysander ■ Milo of Croton ■ Miltiades ■ Pausanias ■ 

Perieles ■ Philip ng Maeedon ■ Philopo emen ■ Ptolemy ■ Pyrrhus ■ Solon ■ Themistoeles 
Mga mandudula ■ Mga makata ■ Mga pilosopo ■ Mga tirano ■ Mga pigurang mitolohiyang 
Mga tribong sinaunang Griyego ■ Mga Griyego ■ Mga Griyegong Thraeian ■ Mga sinaunang Maeedonian 
Mga templo ■ Parthenon ■ Templo ni Artemis ■ Aeropolis ■ Aneient Agora ■ Temple of Zeus, Olympia ■ Temple of Hephaestus ■ 

Samothraee temple complex 

Arkitektura ■ Mga barya ■ Panitikan ■ Musika ■ Palayok ■ Iskultura ■ Teatro 
Astronomiya ■ Matematika ■ Medisina ■ Teknolohiya 

Proto-Griyego ■ Myeenaean ■ Homeriko ■ Mga dialekto (Aeolie ■ Areadoeypriot ■ Attie ■ Dorie ■ lonie ■ Loerian ■ Maeedonian ■ Pamphylian) ■ Koine 
Linear A ■ Linear B ■ Cypriot syllabary ■ Greek alphabet ■ Greek numerals ■ Attie numerals 
Mga siyudad sa Epirus ■ Mga teatro ■ Oities ■ Plaee names 

OKategorya ■ Portal ■ WikiProject 


Mga manunulat 


Others 

Mga pangkat 
Mga kultura 


t-u - b (https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Padron:V\^dakarf€|riQagy^g(diQtE : >g^liljX ;iKr| yAeoaaa 


Kasaysayan 

Alpabeto 

Mga titik 

Ponolohiya 

Grammar 

Mga dialekto 
Panitikan 

Mga nauugnay na paksa 
Pagtataguyod at pag-aaral 


Proto-Griyego (e. 3000 BOE-1600 BCE) ■ Myeenaean (e. 1600 BOE-1000 BCE) ■ 

Sinaunang Griyego (e. 1000 BCE-330 BCE) ■ Griyegong Koine (e. 330 BCE-330 CE) ■ Griyegong Mediebal (330-1453) ■ 
Modernong Griyego (mulal453) 

Kasaysayan ■ Ort ograpiya ■ Cyrillisasyon ■ Romanisasyon ■ Mga anyong arkaiko ■ Mga diakritika ■ Mga numeral ■ Linear B ■ 
Cypriot syllabary 

Alpha ■ Beta ■ Gamma ■ Delta ■ Epsilon ■ Zeta ■ Eta ■ Theta ■ lota ■ Kappa ■ Lambda ■ Mu ■ Nu ■ Xi ■ Omieron ■ Pi ■ Rho ■ 
Sigma ■ Tau ■ Upsilon ■ Phi ■ Chi ■ Psi ■ Omega ■ Obsolete: Digamma ■ Heta ■ Koppa ■ San ■ Sampi 
Sinaunang Griyegong (aeeent) ■ Griyegong Koiner ■ Modernong Griyego 
Aneient Greek (tables) ■ Modern Greek 

Cappadocian ■ Cretan ■ Cypriot ■ ehalkidiki ■ Demotie ■ Greek-Calabrian ■ Griko ■ Katharevousa ■ Misthiotiea ■ Pontie ■ 
Tsak onian ■ Yevanic 

Sinaunang Griyego ■ Byzantine ■ Modernong Griyego 

Griyegong Wikipedia ■ Mg a exonym ■ Mga Morpema ■ Mga katawagan ng pag mamahal ■ Mga pangalan ng lugar ■ 

Mga kawikaan ■ Greek language question ■ Graeeo-Armenian ■ Graeeo-Aryan ■ Pre-Greek substrate 
Pundasyong Heleniko para sa Kultura ■ Sentro para sa Wikang Griyego 


t -g ■ b(https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Padron:MgM 9 ^^fefflnaJlOJ^rt^rWiJ ( ^[bfggQ^QPfeig'gFedit) 


C. ikatlong milenyo BCE C. 1600 BCE - 1100 BCE C. 800 BCE - 300 BCE C. 300 BCE - 330 CE 


C. 330 CE -1453 


Sinee 1453 


Proto-Griyego 


Myeenaean 


Sinaunang Griyego Griyegong Koine 


Griyegong Mediebal Modernong Griyego 


Kinuha mula sa " https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikang_Sinaunang_Griyego&oldid=1533584 " 


Huling pagbabago: 17:08, 3 Oktubre 2016. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative eommons Attribution/Share-Alike ; maaaring mailapat ang karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit 
para sa mga detalye. 































































